KUFUNIKA 
KOLANGIZA ANA 


Phunzitsa mwana m'njira yake; 
ndipo angakhale atakalamba sadzachokamo. 
Miyambo 22:6 


KWA MAKOLO 


Taonani, ana ndiwo cholandira cha Yehova; 
ndipo chipatso cha m'mimba ndicho mphotho 
yake. Salmo 127:3 


Wosiya kukwapula adana ndi mwana wake; 
koma womkonda amlanga msanga. 

Miyambo 13:24 

M'kuopa Yehova muli chikhulupiriro cholimba; 
ndipo ana ake adzakhala ndi pothawirapo. 
Miyambo 14:26 

Langa mwana wako pamene chiyembekezo 
chilipo; Miyambo 19:18 

Utsiru umangidwa mumtima mwa mwana; koma 
ndodo yolangira idzauingitsira kutali. 

Miyambo 22:15 

Usaleke kulanga mwana; pakuti ukampanda ndi 
ndodo, sadzafa. Ukamukwapula ndi ndodo, 
ndipo udzapulumutsa moyo wake ku gehena. 
Miyambo 23:13-14 

Ndodo ndi chidzudzulo zipatsa nzeru: Koma 
mwana womlekerera achititsa amake manyazi. 
Miyambo 29:15 

Langa mwana wako, ndipo adzakupumitsa; inde 
adzakondweretsa moyo wako. Miyambo 29:17 


Ndipo ana ako onse adzaphunzitsidwa ndi 
Yehova; ndipo mtendere wa ana ako udzakhala 
waukulu. Yesaya 54:13 


ZA ANA 


Lemekeza atate wako ndi amako; kuti masiku 
ako achuluke m'dziko limene Yehova Mulungu 
wako akupatsa iwe. Eksodo 20:12 


Mwana wanga, usapeputse kulanga kwa Yehova; 
kapena musatope ndi kulanga kwace: Pakuti 
amene Yehova amkonda amlanga; monga atate 
mwana amene akondwera naye. 

Miyambo 3:11-12 


Miyambi ya Solomo. Mwana wanzeru 
akondweretsa atate; Koma mwana wopusa 
akhumudwitsa amake. Miyambo 10:1 


Mvera atate wako amene anakubala, 
Usapeputse amako atakalamba. Miyambo 23:22 


Ana inu, mverani akukubalani mwa Ambuye: 
pakuti ichi nchoyenera. Lemekeza atate wako 
ndi amako; ndilo lamulo loyamba lokhala nalo 
lonjezano; Kuti kukukomereni, ndi kuti mukhale 
ndi moyo wautali padziko lapansi. Aefeso 6:1-3 


Lemekeza atate wako ndi mtima wako wonse, 
osaiwala zisoni za amako. Kumbukirani kuti 
munabadwa mwa iwo; ndipo mungawabwezere 
bwanji zimene adakuchitirani? Mlaliki 7:27-28 


Ngati tidzalanga ana athu, adzalira tsopano 
koma adzasangalala m'tsogolo. Ngati sitilanga 
ana athu, adzasangalala panopa koma adzalira 
m'tsogolo. 


Ana ndi tsogolo la dziko lathu. 
Koma akadzakalamba opanda mwambo, tsogolo 
la dziko lathu likhala lotani? 


Zizolowezi zonse zoipa za munthu wamkulu ndi 
zimene sizinawongoleredwe kapena kulangidwa 
ali wamng'ono. Tiyenera kulera ana amene 
amaopa Mulungu. 


Ndinatenga chidutswa cha dongo lamoyo 
Ndipo pang'onopang'ono anapanga izo tsiku 
ndi tsiku 

Ndinabweranso zaka zitapita 

Anali munthu yemwe ndimamuyang'ana 

Iye akadali kuti kukopa koyambirira kumavala 
Ndipo sindikanathanso kumusintha 


